

















mbod 


YATRIGD TI RTRTIRTg] i 


MARWNAD [2 - 


* 


Y 
k ì 
y Fe 
Fyd 


gyd 


EJEO 


ÂAR FARWOLAETH 


ANNE EVANS, gj & 


Merch i'r Parchedig Mr, Morgân Evans, 


ed $<) 

UA 

£2 
ce 


a a 
_ 
er 


et ZTvnA-TDWW, 
O ARERGWRSSIN, YN STR FRECHEINIOG ? 


is! 
Trhona y Fd Â'r byd y 19 o (Si 


da 
- 


W 

kc a^ be 
yx 
«wyno 


Clwafror, 85. 


YMOROL 





ôN 
“ Ê 
i 


Gax JOSIAH EVANS. 


- 





*) 
—— 


GMTIAODTAODIFDIIITET EDI IEDIED TD FILDD FEDD D Ŵr 


ec P 
a 


PsAL lxxxiv, 10. NN 
Dewiswn gadŵ drws yn nhy fy Nuw oflaen: fS 
trigo yn mhebyÌl annuwioldeb. 


PsAL. xc. 6. 
Y boreu y blodeua,ae ytyfí prydnawn y 
torir ef ymaith, ac y gwywa. 


íŷ 


se 


LIF EDFDDL LEDD EDI DD EFFEDILDD/EDFIITDL/UDID 


«Cacifyrb3in 


ARGRAFFWYD GAN J, EVANS. 

















MARWNAD, &c; 


ï Cn. gyfeillion. hardd cariadus ?, 
'Sy'ynyr eglwys íilwriaethus, 
Yn preswylio yn nhŷ' r Arglwydd, 
'Tan y groes er maint y gw'radwydd ; 

& iOsy' 'n dal eu ífordd yn ffyddlon 

“>> 'Tna'r wlâd, er brâd gelynion, . ? 
 Teybnas no'—dedwydu lc— 

A “Anueddle duwiolion, z' 

5 Sydd yn canu draw yn,gysson, 

| 4. Wedi: myned dros. yr afon. a 
2 Clywch beth rhyfedd yn ein dyddiau! 
Yny. gwanwyn: daeth-yr hydre' ! 

— Wedi i'r cgîn. darddu allan, 

. Yn ŷ blodau rhowd. y cryman! 
Dyina alaraad, profiad pruddaidd— 
Nani aeth i'r byd diddiwedd! 
Wedi bod dan _y rhod 

“ Yn hynod rai dyddiau, 

| ,. A ymadawodd â'n cynteddau, 

“i Ac aethi'w thragywyddol artre'. 








B ue 
ŵ. Nid yw angeu yn wastadol 
“Yn mynd, 'nol rheswm cyffredinol, 
At'yr hênaint clafaidd clwyfus, 
- Ond'at'y ie'nctyd gwiwlan gweddus 
Wrih' ddal $ylw, mi ganfydda' 
Rai mblith ereill'draw ac yma, 
“ _ A blodau'r bedd yn eu gwedd, 
I'w gwelêd yn olên, 
Etto yn'mwynliâu munudau, 
ad A'r ìau o-oedtan yn 'myn'd adre, 
WW» 4 Gwyn êu byd y meirw dedwydd, 
; Y rhai sy'n marw ynyr Arglwydd; 
: Gwerthfawr ydyw marwolaethau ,, 
Kisaint y'ngolwg Duw yn ddia 
Maent : yN gy jii wys, yn cael g hwys 1 
O fewn i'r barod bur Baradwys), bn 
Nefoedd mwy, iddynt her 4 (a 
lí Trwy y'clwy? a gadwyd, Mc 
Ja. Sy' wedi gorfod. pob rhyw 
A myn'd o'u bodd idir! y bywyd. : El 
b Fefu Nam ymaronyn. 

Yn y winllan Tel pl yn 
 Hardd'êi blodau, pêitot dr wythau, 
_. Doeth ei deall, dwys e.cpniau ; 
“Roedd arni igaeth. hynod” hylwydd 

“ Am fyned i gynteddan' r Arglwydd ; 
A hyn o hyd oedd ei bryd, 
'— Ynddiwydi ddy fôd 
— Mle byddai'r llwythau yn cyfarfad 
_ Yma'n llon yn Seion isod, 











4 


6 Nid wy'n rhifo ei rhinweddau 
 FKrmwyn boddio neb, personau 
Nac yn sôn am ei rhagoriaeth 


ì 


' Maepawb o'r byd i gyd yr unwedd 
Wedi eu llunio mewn anwiredd 2. 
Ond Efe, Brenin Ne', 

. Wnâeth y gwahaniaeth; 
lfe yw Awdwr cadwedigaeth, 
A ffynon loyw iechydwriaeth, 


Ma ^A 


7 Mae nghyfeillion yn: fy ngad'el 
ig Yma o hyd mewn bydo ryfel, 
o 'Rhai a wclais yn ymdeithio ; 
| Tr wy'r diffeithwch heb ddiffygio, 
i Mu gwaith a'u gyrfa wedi gorphen, 










Gwynfyd mwy, eu henaid hwy 

Aeth trwy bob ch, 

. Mewn i hafan yr hyfrydwch, 

I wel'd y Drenin yn ei degwch, 
8 O fy chwaer! mae'n ala? i mi 

Feddwl rboddi ffarwel ti; 5 





Wap 


î. Yn teithia ynsymyl tua Seion, 
Yn ceisio (ynn yn erbyn tônau 
Ar ol y saniaidd gywir seintiau ; 
Gwmest, trwy'r wlad, ì dy dra'd 
Gerddedïad glân goleu), 

Ac heb droì y cloff o'r llwybrau, 

O morc gymhwys ocdd Oy gamrau! 





























Fr mwyn rhoi iddi hì ddyrcbafiacth ; 


“A chael mwynhâd o'u gwlad eu hunain, 


. Mi'th welais ar y ffordd yn ffyddlon, 





4 


— Ondadnabod fod yr lesu... 
“ Ar dy ysbryd gwan yn gwenu 


5 


9 Ti fuost yma yn dra enwog, 


'Yn dy broffes yn flodeuog, 

Fel olew-wydden îr a,ffrwythlon, 

Wedi ci phlanu wrth yr afon, 

A'tli ddail yn lâs heb wywo gronyn, 

Trwy rinwedd nôf y nefol wreiddyn; 
Trwy.dy ffydd, nos a dydd, 

'Roedd cynnydd dy grefydd ; 

Ond sylwi ar deimladau newydd 1 
O'it yn barod iddo beunydd, 


10 Wrth wel'd gelynion creulon cyfrwys, 


Yr o'it yn fynych iawn yn ofnus, 
Rhag nad oeddit ti mewn purdeb 
Wedi adnabod grym duwioldeb; 
Ond dy ymffrost oedd 6r hyny. 
Ddydd a nos yn pghro's yr Iesu? 
Dyma o hyd, yn y byd, 

Oedd ergyd dy ysbryd, 

Cael adnabod fod dy fywyd 
Wedi eiguddio yndy Anwylyd... 


11 Ti fuost ddyfal iawn i chwilio, 


Rhag y gallaifth saildi siglo: 
Nid rhyw hanes.bell am bethau: 
A'th ddaliai i'r lân o fan gystuddiau, oh 


Y 


Gwel'd ei wedd—teimlo ei hedd. 


Oedd dy wledd hyfryd; .. 


Oud pan guddiai ci wynebpryd,” 


o 'Yn wastad byduit mewn rhyw oid, 


ard 



































GT 


SN Y NU 


— DG  —————— 


ï4 Gwaela fuost yn y gwely, 


A'th wedd egwan yn gwanychu ; 
Llawer gwaith i'th welais yno 
Yn drallwythog yn och neidio; 
Glodau nator oedd yn gwywo, 
Onddy ysbryd ynadfywio:. 
Angeudu, gelyn cry 

Oedd yn bŷ yno. Ss RUS 
Arnaf 5 yn dechreu gweithio, 
Nes oedd sylfaeni'r tŷ yn siolo. 


13 Ond o'r diwcdd dacth yr oriau 
“ Tiiorpben ar dy siwrnai, 


A myn'd i gwrdd â'r gelyn ola', 
lenad ces arfau i ryfela : 

Omd rhyfedd clw oedd marwolaeth, 
Am fed Crist yn fyw it cilwaith : 
Dros brydnawn irad iawn. | 
Arosodd wylofain, Ga 
Daeth y.bore hardd drachefen ; 
Byth ni chlywir dî yn ochain. 


'j4 Betha dal in' wylo dagrau 


Witbfyfyrio dy fyn'd adre”? ay. 
Ni wela'i mwy o'th wyneb gweddus, 
Acni chlywa'i'th lais cariadus 

Yn fy annogi ddiwygio, 
A gadael fy ynfydrwydd heibio; 
Pan bawn i'n ffol yn myn'd ar oì 
bydol wrth-ddrychau, — 


Ti'meynghorit hwyr a. bore 


I 'mo'yn yn mhell am well trysorau. 











Tâ Dywed pa gyfeillion. newydd, 
A gefaist y yn y byd tragy wydd? 
A wcli ncb ymhlith nefolion 
A geraist yma yn dy galon? , 
Acacth ; n lân o'th tla'n flyneddan,, 
Yn iach uwch nen i. ben eu siwrnai? 
Ti ge'st fraint gydâ'r saint, 
ithyfedd faint honol. 
Â' Sefcaelgorphwysllenasgallo... 
Neb gelynion.mwy dy (flino, 
16. A wcl'd di yna'r dyrfa ddedwydd 
Y rhaïa rifodd y Dy feinydd 2 2. 
a. Pedair mil a saith ugain-mil  .; 
a Oedd y rhai'n i'w cy fri'n gynnil, 
' A ddaeth trwy rasi'r ddinas. my a 
Maes o lwythau meibion Jsm?el;. 
Dyna'r llu $antaidd sy”, 
r Fry mewn llawenydd, 
Gydâ'r O'n ar Seion fynydd, 
i r> Ac.yneu genau ganiad newydd, 


17 A wel'd di ynadyrfa heb. huwni o 
a | Na ddichon tafod byth eu rhifo; 
: Wedi d'od o amryw leoedd, 

Pob rhyw bobloedd, llwy thau ac ieìth- 
U Yrhaia bry nwyd o blith dynion, [oedd, 
8 Y _. Ynhardd êu gweddmewn gynau gwynion 
". _.,Ger bron yr O'n, heb ddim sôn 
“ Am bo'n na griddfan, 

— Y rhai'r cystudd mawr ddaethiallan 2. 
 Aiun o'r rhei' 'my.wyt ti'th hunan ?. 


A . 


























8 be 


18 D'wed'pa ryfedd ryw ragoriaeth, 
A weìì yn y parthau perffaith ? 
Yn y Seion orfoleddus, 
Ar y Seion filwriaethus ?: i 
Â pha ryw hynod wych wasanaeth, 
A-ge'st yn nowlad uy etifeddiaeth ? 
A pha ryw wledd, hwyl a'hedd, 
Anrhydedd a phurdeb ? “ 
A pha ganiadau mewn cyfundeb, Ŵ 
Sydd yn ardaloedd anfarwoldeb ? 
19 AM, « Fy mrawd, does rhyngof fawr 
cyfeUlich SF i ì 
A neb rhyw ddaearo]ion mwyach; 
Llyncwyd pob perthynas gnawdol 
Gan y Bywyd mawr trag'wyddol; 
Ni all tafod marwol] bythfyncgu. 
'Y íilfed ran a welai heddy”! i 
Ce's trwy dd rych, gweddaidd gwych, j 
I edrych o Nebo, A 
Ond mwynhad yn mhell aeth heibio 
I ddîm a ddarfu iun? obeithio... 
20 *< Dedwydd yw y rhai wahoddwyd z 
Í neithior hardd yr Oen a laddwyd,. 
SUL dderbynir mewn mawr urddas 
Fmewn i stafell y briodas. 
'  Llefa llawer y pryd hyny, 
Arglwydd, Arylwydd,. agor â nâ, ne 
. Na fu eriocd dan ei Bal 
* Yn dyfod fel defaid, MM 
Yna'r Bugail mawr bendigaid, 
A'u diarddela fel dyeithriaid, 































u 





Y 

y 
y7 | 

£ 

“da 
W 

ï 











9 


^ 21 “ Gwir fod ffrwythau dyífryn Esool, 


Ar y ffordd yn dda rhagorol ; 

Er mai chydig ar drostanau, 

O'wn i'n gyrhaedd ar y Y 

Ond pan ddaethum mewn i'r Dywŷd, 
I fedi o ffrwythau'r tiroedd hynyd 
Sy piau rhad Canaan wlad 

Sydd yma'n wastadol, 

Yn y Swper mawr trag” wyddol, 
Clywaist fi yno yn eu “canmol. 


22 *“'O! fy mrawd yn mhob cyn'lleidfg, 


Cymmysg bobol welais yna ; 
Lle bai'r canu mwyaf Cor w, 

lais dyeithriaid fyddai yu liŵnw ; 
A phan byddem yn cymuno, 
Judasfyddai'n rhyw-le yno; 
Calon ddu, dyna fu, 
Yn maeddu yn wastad, 
Ond yn awr ar dir fy Î Ngheidwad, 
Nid oes gulni yn fynghariad b^ 


23 «“ Braînt yn nyffryn Bacca chwerw 


Yw cael y llynoedd wedi eu llanw; 
A chael profi'r Pren pereìddia, 


Yn melwsu dyfroedd Mara ; 


Dyma sugnodd fy serchiadau, 


O hyd (rwy fyd o orthrymderau ; 

. Gwel'd o'm blaen, er dw'r a thân, 
—. Yr hafan ddymunol, 

“ Gwlad fy ngenedigaeth ddwyfol, 
mh re fy nhirgfan yn drag' wyddot. 





10 £ 
24 ““ Pan o'wn yn croesi cras fynyddau, 
Da eu defnydd oedd y dafnau, 
Gefais gan fy Mhrynwr perffaith, 
I loni'm henaid ar ei ymdaith ; 
Ond 'nawr 'rwy'n yfed,yn ddinttal, 
'O'r dyfroedd gloyw fel y grisial, 
Llawn ryddhad, trwy y gwa'd, 
Wy'n wastad yn brofi, 
Ac heb gwyno mwy arm gulni, 
( Na chalon galed byth ond hyny. 
o 'e5 “Tddoef yrhwn a'nrcarodd, 
Ll . . . Acyn6i waed ei.hun a'n-golchodd! 
Yn lên oddiwrth halogrwydd: pechod, 
A'c euogrwydd ein cydwybod; 
Âc a'n prynodd trwy farwolaeth 
— Yn etifeddion iechydwriaeth :. 
I Fab Duw, ein. Prynwr gwiw, 
B'o bob rhyw anrhydedd :. 
Dyma sylwedd manol mwynaidd, 
Y gynghanedd gân ddiddiwcdd. 
26.!€ Does arna'i newyn mwy na syched, a 
Na dim dagrau'n llanw'm llygaid; Na 
Ond bwyta ac yfed mewn modd addas 
Gydâ'm Mhriod yn ei deyrnas: 
Profi eì hedd a gwerth ei haeddiant, 
Gorfoleddu am faddeuant ; 
Yfed gwin per eî rin, 
Hebbrinder un amser, 
Dyma'r sypiau sy'n y swper, 
Hyfryd hir ar dir uehclder, 


^r 





11 
a7 “ 'Rwy' yma 'nawr yn cyfeillachu,. 
4 A'r Patriarchiaid a'r Proffwydi. 
Apostolion a merthyron, 
 A-lluaneirif o angelion ì^. 
Ond sylwedd fy nedwyddwch hynod 
Yw bod yn agos at fy Mhriod; 
Dihuuo wnes, yfîa ces, 
A'i ddelw fy ngwisgo;; 
Nefoedd ìm' yw'r olwg arno, 
Â bod yn gyífelybiudo !” ; 
A" Ffarwel weddaidd fwynaidd forwyn, 
“ Llawenycha yn dy Frenin, 
Mae'r meddyliau dy fyn'd adre 
Yn orfoledd i mi weithiaus 
Wrth feddwl am elynion newydd, 
Sydd yma o hyd yn myd y cystudd, 
A rhyw gro's, ddydd a nos 
Yn aros yn rhyw le, 
Tithau hedaist i'r trigfanau 
i “ Sydd nwchlaw cyrhaedd temptasïynau, . 
..29 Nac achwyn mwy na clilwy' na chlefyd 
Nac unrhyw gystudd yn dy Ysbryd ; 
Na hudoliaethau gwaetha'r gelyn, 
Na chorff o Tygredd ym'dy ddilyn: 
Na rhodio mwy heb-lewyrch hyfryd, 
Wyneb siriol dy Anwylyd; bn 
. Pan aethost fry i b!ith y llu, 
Sydd yna'n disgleirio, 
 Ofon angau aeth yn ango”, 
Yn y wlad rwyt ti'n preswylio, 


2. 








—Pan'ei dodwyd gyda'i thadau : 








Re Bellach Nani” rwy'n dystewi, Y Ì v 
Ni chaf yma mwy dy gwmp'ni ; | 
Ffarwel cyd-ddarliain, cyd-ymddyddan, 
Ffarwcl cyd-gerdded tuâ'r Ganaan, . . sf 


Ffarwc! cyd-wrando, cyd-weddio, 
Ffarwel mwyach gyd ymdeimlo; 
Ffarwclchwa'r, weddaidd wâr, 
Gyfeillgar gariadus ; a 
Ffarweli ti yn alaros, 

Ffarwel etto'n orfoleddus, 
31 Un fil saith cant pedwar ugain, 

Peuair ragor medd gwyr Brydain, 
Oedd oedran hardd ein Harglwydd hyuod 
Erpanddaeth €' i wisgo dyndod ; 
Pump, ar hugair ydeodd hithau, 






















Pridd i'r pridd rawd yn nghudd, 
Heb gystâdd na chwytio ; 

Wrth Bant-y-Celyn ca'dd eì chuddio, 

Hi g'od yn anllygredig etto. 


DIWEDD. . 





- 


J. Evans, Argraffydd, Caerfyrddin. . 


